lechydfa Gorllewin Cymru | 
at y Darfodedigaeth. | 


« 
« 
<v 


cc 


cu NY 





E.V. Oollier. 
Ï THE SANATORIUM, ALLTYMYNYDD 


Here mid close belts of healing odorous pine, 
For shelter from keen winds and drifting rain 
| Drinking soft airs, the sufferers shall regain 
ew strength, new powers, to stay life's swift decline. 
Heaven's pure breath, breathing round them day and night, 
Shall arm them for the fight, 

Revive again the feeble forces dim, 

| nd calm the flullering heart and nerve the fallering limb. 


SIR LEwis MonRIs. 


, 





FU 











CAN NEWYDD O GLÔD 


I 


SANATORIUM GALLTYMYNYDD 


GAN Y PARCHEDIGION 


D. H. DAVIES, gynt Ficer Cenarth, 


ac 


EVAN PHILLIPS, Castellnewydd Emlyn. 


ŴW$' Fo ŴÊ$' 


Mor wych yng nghamrau iechyd 
Tywysa, dysg Walia'i gyd; 

O gur blîn y garw bla 

Ysig werin ysgara.— Bryt/onydd. 


BypD Dyfed mwy â'i chalon hael a'i chod, 
Yn un i Alltymynydd fry yn dod; 
Cynheli hwn tae'th galon fach yn ddur, 


Er mwyn y câr syn marw yn ei gur! 


Dy nawdd a ga os gwelaist chwaer neu frawd 
Ryw dro yn araf wywo ar eu rhawd: 
Gwarafun! gwylia rhag it wneuthur cam 

A briw deimladau llawer tad a mam. 


Ffynhonell hael yw, o obeithion gwiw 

I natur wan anadla yn ei briw; 

Yn dringo bydd dynoliaeth dan ei phwn, 
Yn ffyddiog beunydd lethrau'r mynydd hwn. 





Yng nghartre'r awel iach ar ael y wawr, 
Lle chwery bywyd ar ei ffordd 1 lawr, 
Cei yno natur wyw'n ail ddechreu byw, 


Wrth dderbyn o newydd-deb cread Duw. 


Cydgerdded â phelydrau cain y wawr, 

Y byddo enw'r mynydd hwn i lawr; 

Tra chynnar fedd a chlwyfus fam a thad, 
Ei glodydd, fel y dydd, fo'n llanw'r wlad. 


Dyrchafu llef mae Galltymynydd fry, 

Ar Ddyfed oll i esgyn yno'n llu; 

Dewch, meddai, dewch, na ddigalonwch mwy, 
Mae gennyf falm i'ch ysgyfeiniol glwy'. 


Mae bywyd yma'n gwisgo gwrid a gwên, 
Ac angeu'n ymgrebychu'n wyw a hen; 
Rhan ydyw hyn o'i fwyn Efengyl Ef 
Fu gynt yn gwella cleifion gwlad a thref. 


Yn ol i'w ffau y gelyn ffals a ffy, 

Ei yrru gaiff dros gaer ein daear gu; 
Y peswch cas a gilia draw yn llwyr, 
A dôr y bedd 1i epvr hyd yr hwyr. 


Y fynwent mwy a dawel wisgai gwyrdd, 
Ni fydd angladdau plant yn duo'r ffyrdd; 
Wylofain baid—y ddolef oer o hyd, 
Ni thyr fel tymestl ar lawenydd byd. 


Yr aelwyd gyfan mwy yn llon a fydd 

Gan ymgom byw a chân, heb welw rudd; 
Aelwydydd claer y wlad, yn dra diglwy', 
Ddadganant glod hen Alltymynydd mwy. 


Caiff Galltymynydd fod yn ffenestr glir, 

I weled trwyddi draw ragorach tir; 
Dysgleirio mae tu hwnt i'r byd ym mhell 
Flodeuog lan yr adgyfodiad gwell. 


Caslellmewydd Emlyn, 
Tachwedd, 1907. 


[AW Fights reserved.) 





'TI8XF — FBYDAY, MAY 25 1909 


GCrrespondencge 


Hl We wish it to be distinctly understood that 
we do not hold ourselves responsible for the 
opinions expressed M our Oorrespondents. 





SIR,—l should feel much obliged if you 

would kindly allow me to acknowledge 

| publicly, through the medium of your paper, 

| | that I am indebted to the Rev. D. H. Davies, 

| | the late vicar of Cenarth, for the sum of £5, 

W being the amount realised by him on the 

publication of his poem on ““The West Wales 

Sanatorium,” and which he has most gener- 

ously given as a five years subscription to the 

; | Ceredigion branch of the Sanatorium Guild, 

Ŷ u./ which I am vice- president. 
With my most grateful thanks, 
Yours truly, 
AGNES REDBDIE. 


| 
| 
| ALLTYMYNYDD SANATORIUM. 
| 


Penrallt, Cardigan, 
May 17th, 1909, 


—— 





